CAN ALARUS, 


YN GOSOD, ALLAN Y, PRINDER, SYDD 


TRWY'R WLAD YN GYFFREDINOL. 





1 Holl Gymry mwyn caredig, 
Yn fawrion ac yn fan, 
A ddewch chwi'n nes i wrando 
Ar air neu ddau o gan, 
Mae'r testun sydd dan sylw 
Yn galw pawb o'r bron, 
Roi clust o ymwrandawiad 
I'r gywir ganiad hon. 
2 Mae pawb heb un gwahaniaeth 
Trwy'r greadigaeth wiw, 
Yn darian ein cynnaliaeth ; 
Trwy ddoeth ragluniaeth Duw, 
A phan fo'r llaw gynnaliol 
Yn hollol wedi cau. 
Fe syrthia dyn a nifel 
I'r grafel yn ddilai. 
3 Mae'n gofus gan drigolion 
Yn gyson yma.a thraw, 
Fod bwyd yr anifeiliaid 
Fel megys lloned llaw,. 
A phrinder wedi taenu 
Nes maeddu gwlad a thre, 
Ar anifeiliaid mudion. 
Heb ddigon yn ddible. 
4 Rhan amlaf o'r ydlanau, 
' Oedd llynedd yn dra llwm, 
A shar y fuwch a'r ceffyl, 
Yn gynnill mi a'i gwn; 
'Roedd ymborth yr anifail 
Yn llwyr o afael rhai, 
A'r ffarmwr gan ei drallod, 
Heb wybôd betli a wnai. 














5 Nid wyfyn gosod allan, 
«Pa beth 6edd amcan Daw, 
Wrth attal ei wialen, 
Rhag taro Brydain wiw ; 
Er blitgo'r anifeiliaid 
Diniwed ar y mas, 
A ninnau er yn. haeddu, 
Heb brofi angau glas. ; 


6 Pwy wyrna:theimlwn: ninnau, 
Os dyddiau yma gawn, y 
'N enwedig y' tylodion, 
Ein boliaŵ'n weigion iawn, 
Er fod yr yd ynaml, Ŵ 
Er cynnal natur dyn; 
Mae'r tatws er mor hoffed; 
Trwy'r wlad acholled flin. 


7 Mae'n amlwg fod y tatws 
Mor gymhwys yn eu lle, 
A'r pethau: gwerthfawrocaf 
Sydd yma is y ne.” 
Pan byddo prinder bara. 
Ein dala ar y bwrdd, 
Os ceir f'o raid o datws, ' 
Ni awn. yn dfanws ffwrdd: 


8 Mae'r tatws yn gyffredin, 
Yn dda gan bob dyn byw, 
A phawb sy'n caru'r daten 
Trwy gyrau'r ddae'ren wiw ; 
Mi glywa«deulwr bwthyn; 
Yn gofyn gyda phwys, ^.^ 
A raid cyn cwrdd ag angau' o 
Fu en eisiau dwys. 


9 Does neb yn cofio clywed,. 
Na gweled is y rhod, 
Fath golled ar y tatws, 
Ag sydd eleni'n bod; GN 
Mae pawb trwy'r holl ardaloedd, | 
A draw i'r moroedd pell, A ai 





A'u tatws yn gyffredin... ,. 


Heb ddim un gronyn gwell, 
10 Bydd anhawdd i'r tylodion 


Gael digon yn:eurtai, 
I wyth neu naw. o deulu, 
Ac enwimwy neu lai; . 
Fe gaiff y parin bara... 
Ei fwyta yn ddiffael, 
A'r plant heb gael eu pleso,; 
Os na bydd tato gael! 
11 Mae'n hoff gan rai erfinen, 
A'r lleill gabetshen: wen, 
Y tatws barchir fwya, 
Mi wn trwy Walia wen ; 
Fe welwyd myrdd yn bwydo, 
Ar dato a chawl dwr, 1 
Heb brofi caws a.bara, 
O hyn 'rwy'n eitha siwr. 
12 Er fod y ffarmers mawrion, 


A digon yn y gist, : 
Wrth edrych ar y tato, “H anl 
Mae rhai'n yn cwyno'n drist, 
Am fod y tato leni. | 

Yn pydru trwy'r holl wlad, |, 
Nis gwn a dweyd yn groew, - 

A gawn ni gadw had... 
13 Mae'r tato gadd eu claddu, 

'N gwaethygu nos a dydd, 
'Does un dyn all amgyffred 

Pa faint yw'r golled sydd ; 
Y gweiniaid gaiff. y.gwaetha?, 
a Os bydd y bara'n ddrud, 
7  Mwŷn ofni fod y tato, 


; * — YI mron a'n gado gyd. Di 


'. M4 Nid ydwyf yn golygu, : 

| Wrth ganu ger eich bron, 

Fod genyf ddim unnewi', / 
I neb o'r Cymry llon, 












4 

Ond hyn mi alla dystio, 
Heb ofni'ch digio chwi, 

Mae gwell yw byw wrth: YR 
Na dyodde' newyn du: 


15_Os rhaid dyodde prinder, 
Dros amser 'yn “y byd, 
Pa les i ni yw grwgnach, 
Wel bellach byddwn fud, 
A. llefwn afn amynedd, 
Da rinwedd i ni'n rhan, 
Gan ddweyd, Fod Duw'n: mn - | 
Am borthi'r cryf.ar gwan. 


16 Nid oes gan neb dyheu RE PN 
Nad gwaith rhagluniaeth Duw, ; 
Yw'r achos o'r aflwyddiant, 
A llai na'n haeddiant yw, 
Pe byddai'r yd a'r tato, 
Ein gado &yd ar coll, 
Saith cann mil fwy na; hyny, DID 
Ym wedi haeddu oll. 
17 Mae llywydd llon y lluoedd U 
Yn llariaidd wrth y llyw, 
Does neb a ddichon DDU 
Yr oll a fyno Duw; 
Wel rhow'n 6in gofal iddo, 
Trwy rodio ger'ei fron, 
Fel gallom ar ol amser, 
Gael byw mewn: llawnder llon. 


18 Er colli lles y tato, 
Gall Duw ein llwyddo'n WN 

A. gwerthfawr drugareddau, ŵ 
Y boreu ae'r prydnawn, 

Wel bydded ein dymuniad 
Yn wastad is y nen, 

Am roddi o'n calonau, 
Goronau ar ei ben. 

LEVYI GIBBON, Cwmfelin, a'i cant. 


Na fydded i neb argraffu y gan lion heb.gênad yr Awdwr: 








